የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮር "የሥነምግባር መመሪያ ቁጥር - /2007 


መግቢያ 
የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የተጣለበትን ተግባርና ዕላፊነት መወጣት እንዲችል፤ ሠራተኞቹ በመልካም ሥነ-ምግባር 


ታንጸው የአገልጋይነት መንፈስ አዳብረው የኮርፖሬሽናችን ዓላማዎች በማሳካት ዘመናዊ፤ ቀልጣፋ፤ ውጤታማና ተጠያቂነት ያለው 
አሠራርን በማስፈን የኮርፖሬሽን አሠራር ከሙስና የፀዳ እንዲሆን ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ! 


የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሠራተኞች የሚተገብሯቸውን የሥነ-ምግባር መርሆዎችን በግልጽ በማሰቀመጥ ሙሰናን 
የሚጠየፍና የሚዋጋ፣፤ መልካም ሥነ-ምግባር ያለው ሠራተኞች በመፍጠር ዜጎች በኮርፖሬሽን አሰራሮችና አገልግሎቶች በይዘቱ እና 
በአቀራረቡ ላይ አመኔታ እንዲኖራቸው ለማድረግና በኮርፖሬሽን የታለመውን ግብ ስኬት ተግባራዊ በማድረግ ኃላፊነቱን መወጣት 
እንዲችል የሚከተለውን የሰራተኞች የሥነ-ምግባር መመሪያ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ፤ 


በኮርፖሬሽኑ መልካም ሥነ-ምግባር ሰፍኖ የኮርፖሬሽኑ አላማዎች እንዲሳኩ ሰራተኛው የተቋሙን ይዕይ፤ ተልኮ እና እሴቶች 
የራሱ አድርጐ በቅንንት እና በታማኝነት በማገልገል ኮርፖሬሽኑ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው አመኔታ እንዲጐለብት ማድረግ 


ስለሚጠበቅበት፤ 
በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ደንብ ቁጥር 5/2007 አንቀጽ 60 መሰረት ይህን የሥነ-ምግባር መመሪያ ወጥቷል፡፡ 


ክፍል አንድ 
ጠቅላላ ድንጋጌዎች 


1. አጭር ርዕስ 
ይህ መመሪያ “የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሰራተኞች የሥነ-ምግባር መመሪያ ቁጥር ....... /2007" ተብሎ ሊጠቀስ 
ይችላል፡፡ 

2. ትርጓሜ 


በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃሉ አግባብ ሴላ ትርጉም ካልተሰጠው በስተፃቀር፡- 
1/ ንብ" ማለት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሠራተኞች አስተዳደር ደንብ ቁጥር 5/2007 ነው፥ 
2/- በደንቡ አንቀጽ 2 የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ መመሪያ ተፈጻሚ ይሆናሉ፤ 
3/ ቱርፖሬሽኑ” ማለት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው፤ 


4/ “ዋና ስራ አስፈፃሚ" ማለት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፍፃሚ ነው፤ 


5/ “ሠራተኛ' ማለት የኮርፖሬሽኑ ጋዜጠኞች፣ የቴክኒክ ባለሙያዎች፣ ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች፣ ዳይሬክተሮችና በተዋረድ ያሉ የሥራ 
ኃላፊዎችን የሚያካትት ሲሆን የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ፣ ምክትል ዋና ስራ አስፍፃሚና የስራ አስፈፃሚ ዕ/ቤት ዋና ኃላፊ 
አይጨምርም፤እ 


6/ “የጥቅም ግጭት" ማለት ሠራተኛጅ ከመደበኛ ሥራው ጋር በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ የሚጋጭ ወይም ግጭት ሊፈጥር 
የሚችል ማለት ነው፤ | 

7/ “ስጦታ" ማለት ሠራተኞች በሥራ ምክንያት የተሰጠ ዋጋ ያለው ዕቃ ወይም የኢኮኖሚ ጠቀሜ ያለው በረከት ማለት ነው፤ 

6/ “ቅንነት" ማለት ጽኑ አቋም፤ ዛቀኝነት፤ የተስተካከለ ወይም የተሟላ ህሊና ወይም ሞራል ማለት ነው፡፡ 

9/ ታማኝነት" ማለት የገቡትን ቃል ኪዳን መጠበቅ፣ ሕጎችን ደንቦችንና መመሪያዎችን ሳያዛንፉ ተግባራዊ ማድረግ ነው፤ 

10/ “ልዕነት" ማለት ተገልጋዩ ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ እንዲደርሰው ማድረግ ማለት ነው፤ 

11/ ምሥጢር መጠበቅ' ማለት ይፋአእንዲወጡ ያልተፈቀዱ መረጃዎችን ያለማውጣት ማለት ነው፤ 

12/ “ቀኝነት' ማለት ዕውነተኛ መሆን፤ ከአታላይነትና ከአጭበርባሪነት የፀዱ መሆን ማለት ነው' 


13/ “ተጠያቂነት” ማለት አንድ ሰው ለሚሰራው ሥራ፤ ለሚወስነው ውሳነና ለሚወስደው ዕርምጃ ኃላፊ መሆን ማለት ነው! 


። 


ን ያ መ. :9; 
ርን ያ፡.ጻፊ 
ሞያ ም የ መ ክቃ.፡ 
/ ዖሪ ያን ያቄ ኔኤ፡ዳ፣ጀ .. ሺ%.5:.> ሦ ፪ ፡ | ሔፌ 
5ሥ #2 ፳ማ ፳ ” ጨፌ 
ሥዶ ፳. መሥ" ፲ ዘፍ ው 


መመመ” ”” 


ይራ ከ ለጨ አቡ በ አን  ጻበስቹቹ በ ችሌ ዕዬ ው የከበበችው ር፡፡ ያት ይ ቁለ ር ጨሬ. ዴታ 


14/ “የሕዝብ ጥቅም ማስቀደም" ማለት ማናቸውንም ተግባር የህዝብን ፍላጎት መሰረት በማድረግ ማከናወን ማለት ነው፤ 


15/ “ሥልጣንን በአግባቡ መጠቀም" ማለት ሥልጣንን በገደቡናኃኃላፊነትን ለመወጣት ብቻ በሥራ ላይ ማዋል ማለት ነው፤ 
16/ “አድልዎ አለመፈፀም" ማለት ስዎችን በኩል ማየትና በሰዎች መሐከል ልዩነት ያለመፍጠር ማለት ነው፤ 

17/ “ለሕዝብ ተገቢውን ክብርና አገልግሎት መስጠት" ማለት የሕዝብ አገልጋይነትን ስሜትና ባህርይ መላበስ ማለት ነው፤ 
18/ “ሕግን ማክበር" ማለት የሕግ የበላይነትን በማክበር ሥራን ሕግ በሚፈቅደው መሠረት ብቻ ማከናወን ማለት ነው፤ 
1፳/ “አርአያነት" ማለት በማይናወጥ መልካም ሥነ-ምግባር ለሰራተኛውም ሆነ ለተገልጋዩ አብነት መሆን ማለት ነው፤ 


20/ “የዲሲፕሊን ኮሚቴ" ማለት የሰራተኛን የዲሲፕሊን ጉዳዮች አይቶ የሚወስን ወይም ለዋና ስራ አስፈጻሚ የውሳኔ ሐሳብ 
የሚያቀርብ ነው፤ 


21/ “የቅሬታ ስሚ ኮሚቴ" ማለት የሰራተኛውን ቅሬታ አጣርቶ የሚወስን ወይም ለዋና ስራ አስፈፃሚ የውሳኔ ሐሳብ ነ ታብ 
ነው፥፣ 


22/ “መ/ቤት" ማለት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው፤ 

23/ “የሥነ ምግባር መኮንን" ማለት በሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 144/2000 የተቋቋመ የካርፖሬሽኑ የሥነ ምግባር 
ባለሙያ ነው፤ 

24/ “የሥነ-ምግባር መከታተያ ክፍል" ማለት በሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 144/2000 አንቀጽ 3 መሰረት በኮርፖሬሽን 
የተቋቋመ ክፍል ማለት ነው፤ 

ሪ5/ “ኮሚሽን” ማለት የፌደራል የሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ነው፤ 

26/ “ለው" ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤ 


ሪ7/ በዚህ ደንብ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለጸው ሁሉ ለሴት ጾታም በተመሣሣይ ሁነታ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 
3. የተፈፃሚነት ወሰን 


ይህ መመሪያ በ23ኛወ222ሠ4ሥ65 ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 


4. የመመሪያው ዓላማዎች 
1/ ሰራተኞች በኮርፖሬሽን የተጣባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት መከተል የሚኖርባቸውን ሥነ-ምግባር በግልጽ በመደንገግ 
በሥራቸው ሂደት እንዲመሩበት ለማስቻል፣ 


2/ ሥራቸውን ግልጽነትና ተጠያቂነት ባለው አሰራር እንዲያከናውኑ እንዲሁም ኃላፊነታቸውን በተቀላጠፈና ጥራት ባለው ሁኔታ 
እንዲወጡ በማስቻል ኮርፖሬሽኑን በይዘቱና በአቀራረቡ የሕዝብ አመኔታን ያተረፈ ቀዳሚ የመረጃ ምንጭ የሆነ እና በአለም 
አቀፍ ደረጃ ተመራጭ የሚዲያ ተቋም እንዲሆን ሰራተኞች የሚጠበቅበትን እንዲወጡ ለማድረግ፣ 


3/ የህዝብ አገልጋይነት ባህል በማዳበር ለህብረተሰቡ ፍትሐዊ አገልግሎት የመስጠት ዓላማዎችን መሰረት ያደረገ ነው፤ 


4/ የሥነ-ምግባር ግድፈቶች እንዳይፈጠሩ ማስገንዘብ፣ ተፈፅመው ሲገኙ የእርምት እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ሥርአት 
መዘርጋት፣ 


5/ በኮርፖሬሽኑ የግልፅነት እና የተጠያቂነት ባህል በማዳበር አድሎ የሌለበት መልካም አስተዳደር መገንባት፣ 
6/ የህዝብ አገልጋይነትን ባህል በማዳበር ለህብረተሰቡ ፍትሃዊ የሆነ አገልግሎት መስጠት፣ እና 


7/ ሰራተኛውን በፀረ-ሙስና ትምህርቶች፣ በስራ ዲሲኘሉን፣ በህዝብ አገልጋይነት በሀላፊነት ስሜት በማነፅ የነቃና ሙስናን 
ሊሸከም የማይችል ሰራተኛ እንዲፈጠር ማድረግ፣ ነው። 
5. ኃላፊነት | 


1/ ማንኛውም የሥራ ኃላፊ በሥሩ ያሌት ሠራችኞች ይህንን መመሪያ እንዲያውቁትና ተግባራዊ እንዲያደርጉት የማድረግ 
ግዴታ አለበት። 


ኃ/ በኮርፖሬሽኑ ውስጥ የሥነ-ምግባር ጥሰቶች)! ከሙስናና ብልሹ አሠራር ጋር የተያያዙ ድርጊቶች ሲፈፀም ሠራተኞች ጉዳዩን 
ለሥነ-ምግባር መከታታያ ክፍል ወይም ጉዳዩ ከባድ በሆኑ ጊዜ ለበላይ አመራር ወይም ለኮሚሽኑ ጭምር የማሳወቅ ሃሳፊነት 
አለባቸው። 


3/ ማንኛውም የኮርፖሬሽኑ ሠራተኛ ይህንን መመሪያ የማክበር ግዴታ አለበት። 


6. እሴቶች 
[/ ደንበኞች ተኮር አገልግሎት መስጠት፥ኑ- 


ሀ. ዑ. ተገልጋዮቻችንን በታማኝነት፤ በተጠያቂነትና በጥራት ማስተናገድ! 
ለ. ደንበኞችን በትህትናና ያለ አድልዎ ማስተናገድ! 
ከደንበኞች ለሚቀርቡ ኣቅ ባዊ ዎችና አቤቱ ቃያ ዎች ፈጣንና ተገቢ ምላሽ መስጠት! 


መጨ ር በ ጩጨ ጅና 


3/ ከብልሹ ምግባር የፀዳ አከባቢ መፍጠር፥ነ- 
ሀ. ከኮርፖሬሽኑና ከሕዝብ ጥቅም ጋር የሚጋጩ የግል ፍላጎትንና ጥቅምን አለማስተናገድ፤ 
ለሊ. ጉቦንና ማናቸውንም ዓይነት ሙስና ማውገዝ፣ መከላከልና መዋጋት፤ 
ሒ በሥራ አጋጠሚ ያወቀውንና ሊጠበቅ የሚገባን ምስጢር ሁሉ መጠበቅ፤ 
4/ ምርጥ አገልግሎት መስጠት 
ሀ. ሕጎችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን በሚገባ መረዳትና መተግበር 
ለ.ሥራን በጥንቃቄ፤ በትጋትና በሚዛናዊነት ማከናወን፤ 
ሐ. ግጭትና ሁከትን የሚያስነሱ ዘገባ አለመዘገብ፤ 
5/ የተስተካከለ ባህርይን መላበስ 
ሀ.ከስራ ባልደረቦች ጋር የሚኖር ግንኙነት ሥራን ማዕከል ያደረገ መማማርንና ማህበራዊ ግንኙነትን የሚያጠናክር እንዲሆን ማድረግ፤ 
ለ. በማናቸውም አጋጣሚ የተገበየን ሙያና ዕውቀት ያለገደብ ለሥራ ማዋል፤ 
ሐ. የመ/ቤቱን ንብረቶች በጥንቃቄ መጠበቅና ለተፈቀደው ተግባር ብቻ ማዋል፤ 
መ. ንጽህናን በመጠበቅ፣ የስምና የስራ ደረጃ መለያን በማድረግ በስራ ቦታታ ላይ በሰዓቱ መገኘት፤ 


ክፍል ሁለት 


የሥነ-ምግባር መርሆዎች 


7፲. ቅንነት 
የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች፡- 


1/ ህዝቡንና የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች በትንነት ማገልገል አለበት፤ 

2/ ህዝቡን፣ የኮርፖሬሽኑ ኃላፊዎችና ሠራተኞች ተገቢውን አክብሮት መስጠት ይኖርበታል፤ 

3/ ከሀግ ውጭ ከመስራት) ተገቢ ካልሆነ አድራጎት ወይም ባህሪ ወይም ልማድና ከሥነ-ምግባር ብልሹነት መቆጠብ ይኖርበታል፣ 
4/ የሥራ አፈፃፀምና የግል ባህርይ ሕብረተሰቡ በኮርፖሬሽኑ ላይ እምነት እእንዲያሳድር ሊያደርግ የሚያስችል መሆን ይኖርበታል፤ 


3/ ሥራቸውን በክፍተኛ ሙያዊ ብቃት፤ በጥንቃቄ፣ በትጋትና በትህትና ማከናወን ይኖርባቸዋል፣ 


6/ ተገቢ ካልሆኑ ድርጊቶች ከአደንዛዥ እዕጾች ተጠቃሚነት! ከቁማርተኝነት፤ ከስካር፤ መጠጥ ጠጥቶ በሥራ ገበታ ላይ ከመገኘት እና 
መሠል አድራጎቶች የተጠበቁ መሆን ይኖርባቸዋል! 


7/ የሥራ ዝውውርም፣ የደረጃ እድገት ሆነ የሥራ መልቀቅ ሲኖር ሠራተኛው በአግባቡና በዝርዝር የመገልገያ መሳሪያዎችንም ሆነ 
የሥራ ርክክብ መፈዐም ይኖርበታል፡፡ | 

8/ ከሥራ ባልደረባ ጋር የሚኖር ግንኙነት ሥራን ማዕከል ያደረገ) መማማርንና ማህበራዊ ግንኙነትን የሚያጠናክር መሆን 
ይኖርበታል፡፡ 


8. ታማኝነት 
የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች፡- 


1/ ለአገራቸው፣ ለሕገ-መንግሥቱ፣ ለስራ ኃላፊዎቹና ለባልደረቦቹ ታማኝ መሆን ይኖርባቸዋል፤ 
2/ የስራ ጊዜ ለግል ጥቅሙ ማዋል የለበትም፤ 


5/ ለሥራው ማከናወኛ የተሰጠውን የመ/ቤቱን ንብረትና ገንዘብ ለታቀደው ዓላማ ወይም አገልግሎት ብቻ በማዋል ኃላፊነት 
በተሞላበት ሁኔታ በቁጠባ የመጠቀም፣ ቀልጣፋና ውጤታማነትን መሰረት አድርጎ የመስራት ኃላፊነት አለበት፤ 


4/ ተገቢ ያልሆነ ብልጽግና ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት በማሰብ ለስራ በአደራ የተሰጠውን ገንዘብ ወይም ንብረት 
መውሰድ፣ ማስወሰድ፣ መሰወር ወይም ለሌላ ሰው አገልግሎት ማዋል የለበትም፤ 


5/ ቃል ለገቡለትና ለተስማሙበት ሙያዊ የሥነ-ምግባር ደንብ ተገዢ መሆን ይኖርባቸዋል፤ 


| 6/ የመንግሥትን ፃብት በጥንቃቄና ለተፈቀደው ተግባር ብቻ ማዋል፣ የሥራ ሰዓትንም በአግባቡ በሥራ ላይ ማዋል ይገባቸዋል፤ 


7/ በሠራተኛውም ሆነ በሌላ ሶስተኛ ወገን ሕገ-ወጥ ርድ ር አግባብ ላለው የስ .. ወዲያውት ማሳወቅ ይኖርበተል፤ 


፡ 


ኢናም ፣ ኢ፥(9፡:. 2 ሎች ን መ መያ መክ ..፡ 
2 መ. ከ ን እላ አ መውን ውራ ያ 1 ፁል 


9/ ማጭበርበር፣ የማይፈፀም የተስፋ ቃል ስር #መሳስቾችን ተግባራ መፈፀም የለባቸውም፤ 


10/የኮርፖሬሽኑ መረጃ ሠነድ፤ በኮምፒውተር የተያዙ ዳታ ማጥፋት፤ መደለዝና መለወጥ፣ ለሥራ መገልገያ የተሠጠን መገልገያ 
ወይም መረጃ ላልተፈቀደለት አሳልፎ መስጠት የለባቸውም፤ 


11/ኮርፖሬሽኑ በሚያወጣቸው የዕቃ ግዢ፣ ወይም ሽያጭ ጨረታዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መሳተፍ የለበትም፤ 


12/በሁሉም ሚዲያዎችም ሆኑ ቋንቋዎች የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ተአማኒነት እንዳይኖራቸው የሚያደርግ ሥራ መስራት 
የለባቸውም፡፡ 


9. ግልጽነት 
የከርፒኮፐሌጴሽኑ ሠራተኞች፡- 


1/.|. ውሳኔዎችን በተቻለ መጠን በግልጽ መስጠት፣ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደትን ግልጽ ማድረግና ለሚሰጣቸው ውሳኔዎች 
ምክንያታዊ መሆን ይኖርበታል፤ 


2/| ሥራውን ለህዝብ ግልጽ በሆነ አኳኋን ማከናወን ይኖርበታል፤ 
3/- በስራ ክፍሉ በር፣ ጠረጴዛና በደረት ላይ መለያ ወይም ባጅ በማድረግ ለተገልጋዮች እራሱን ግልጽ ማድረግ አለበት፤ 
4/- ህብረተሰቡ ሊያውቀው የሚገባንና በምስጢር ያልተያዘን መረጃ መከልከልና ትክክል ያልሆነ መረጃ መስጠት የለባቸውም፤ 


5/ ፣- ሥራቸውን ሲያከናውኑ በኮርፖሬሽኑ ሰነዶችና መዝገቦች ላይ የሚያሰፍርዋቸው ጉዳዮች ግልጽና ትክክለኛ መሆን 
ይኖርባቸዋል፤ 


6: የሚሰጧቸው አገልግሎቶች ሁሉ ግልጽና በቀለለ መንገድ ሊሆኑ ይገባል፤ 
7/- ተገልጋዩ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ ሰሚያቀርባቸውም ጥያቄዎች ወቅታዊና ተገቢ ማብራሪያ! ምላሽና መረጃ መስጠት 
ይኖርባቸዋል፡፡ 
8/.- ተገልጋዩ ሊያውቀው የሚገባ መረጃ ሁሉ በግልጽና ሊታይ በሚችል ቦታ መቀመጡን ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ 
10. ምስጢር መጠበቅ 


ቸሞክፎፐልሽኑ ሠሩተኛች፡- 
1/ በሥራ አጋጣሚ የሚያገኙዋቸውን መረጃዎችና ስነዶች በጥንቃቄ መያዝ አለባቸው 


ረ/- ምስጢራዊ የሆኑ መረጃዎችን ለግለ ጥትም ማዋል የለባቸውም 


ከ 3/ ሚስጢራዊነት ያላቸውን የክእኮኒሽኑ መረጃዎች በነቬቸጳሽኑ ተዐ)ስና በመገናኛ ብዙሃንእእስኪታወቁ ወይም በህትመት መልክ 
እስኪስራጩ ድረስ ላልተፈቀደለት ስው ማሳወቅ የለባቸውም፤ 

4/ ማንኛውንም የክዝፒኮኒላሽኑ ስነድና ምሥጢር፤ የክ5ኮኔስሽኑ ሥራ ለማከናወን ካልሆነ በስተቀር ለማይመሰከተው ሰራተኛም ሆነ 
የዝጨኮኒሌሽኑ ውጭ ማውጣት አይገባቸውም 


11]. ሕቀኝነት 
የቫስሥኒጳጣኑ ሠኩተኞኛች;- 


1/ በማንኛውም ሁኔታ የኮርፖሬሽኑ አርማና ማህተም ለሕጉወጥ ድርጊት መጠቀም! ጉቦ፤ መደለያ፤ የገንዘብ ስጦታ ወይም 
ማናቸውንም ስጦታታ መጠየቅ ወይም መቀበል የለባቸወም፡: 


2/ በሚመለከተው የሥራ አካል ታምኖበት ካልተፈቀደ በስተቀር በኮርፖሬሽኑ ውስጥ ከማንኛውም ሰው አዕርዳታ መጠየቅ 
የለባቸውም፡፡ 


3/ ከኮርፖሬሽኑ ሥራ ጋር በተያዘ ጉዳይ በማስፈፀም፣ በመደለል ወይም በማግባባት ሥራ መሠማራት የለባቸውም፡፡ 


4/ ሐስተኛ የትምህርትና የሥራ ልምድ ማስረጃ ማቅረብ ወይም ማያያዝ አይኖርባቸውም፡፡ 


12. ተጠያቂነት 
ኛ፻ክኳዚኮኔሴሽኑ ሠመሴተኞች- 
7 መ ይው ላዬ እንይ ን ቬን "ም. 0 


“ሠርዑ: 
፡ 


:0:11:1. 
ነአ ኳሰ 


3/ ተገቢ ጥያቄ ሲቀርብላቸው ሥራቸውን በአግባቡ ስለማከናወናቸውና ኃላፊነታቸውን ስለመወጣታቸው ማብራሪያ መስጠት 
ይገባቸዋል፤ 
4/ በኤዲቶሪያል ፖሊሲ ዙሪያ በሂደት ለሚፈጠሩ ክፍተቶች ሃላፊነት ይወስዳሉ፡፡ 


13. 
ኛኮክርፐልሷሽኑ ሠሌሬተኛ:፡- 


1/ ከነጩኩጻሺሸት ሥራ ውጭ የሚሰራ ሥራ የሚያስከትለውን የጥቅም ግጭት ለማስወገድ በትርፍ ጊዜ ወይም በረፍት ወቅት የተለየ 
ሥራ ለመሥራት ሲፈልግ ወይም ውል ከመፈረሙ ወይም ከመስራቱ በፊት ለኮርፖሬሽኑ ማሳወቅ ይኖርበታል፤ 


ሪ/ የራሱን ወይም የቤተሰቡን ዘገባዎችን፣ ዶክመንተሪዎችን ሰነድ አየር ላይ ማዋል የለበትም፤ 
3/ የተረከባቸውንና የሚገለገልባቸውን የኮፎቸልሽኑ ንብረቶች መንከባከብ አለበት፣ 


4/ ፈቃድ ካልተሰጠው በስተቀር የክርዮኒሽነ ኮምፒዩተር፣ ፋክስ ማሽን፣ ፎቶ ኮፒ ማሽንና ሌሎች የመገልገያ መሳሪያዎችን ለግል ጉዳይ 
መጠቀም አይኖርበትም፤ 

5/ አስቸኳይ ስራ ሲያጋጥም በዓመት ዕረፍት ወይም በትርፍ ሠዓት ክፍያ የሚካካስለት ሆኖ ከመደበኛ የሥራ ሠዓት ውጪ ሲሠራ 
ይገባዋል፤ 


መ 


፲ፈ 
የኮፒፐሷሽኑ ሠፌተኞች፡- 
1/ ሕግንና ደንብን መሠረት በማድረግ ሥራቸውን ማከናወን ይኖርባቸዋል፤ 


2/ በሥልጣናቸው ያሰአግባብ መገልገልና ሥልጣናቸውን የግል ጥቅም ለማግኘት ማዋል የለባቸውም፤ 
3/ በሥራ ቦታ ተገቢውን ጥንቃቄና የአሰራር ስርዓት መከተል፣ ለሥራ ማከናወኛየተረከቡዋቸውንና የተፈቀዱ ዕቃዎችንም በአግባቡ 
መጠቀም ይኖርባቸዋል፤ 


4/ ለሥራ የተሠጣቸውን የነሄቸልሽኑ ተሽከርካሪ ለግል አኮኖሚያዊ ጥቅም ማዋል አይችሉም! 


5/ የጦር መሣሪያ፤ ተቀጣጣይና በቀላሉ በፅሳት የሚያያ|እእና ለጤና ጠንት የሆኑ ፅቃዎችን ወደ ሥራ አካባቢና የስራ ቦታ ይዘው 
መምጣት፣ነ ይ መግባት ከተፈቀደላቸው ሠራተኞች በስተቀር ፈቃድ ያላቸው ሠራተኞች የጦር መሣሪያቸውን በጥበቃ ቦታ 
አስቀምጠው መግባት አለባቸጡ! 

6/ የተጠቁትን ሕጋዊ የጦር መሣሪያ ተገቢ ባልሆነ መንገድ መጠቀምና ለሶስተኛ ወገን አሳልፈው መስጠት የለባቸውም! 

7/ የሥራ መሪዎች ሕጉወጥ ወይም ተገቢ ያልሆነ መመሪያ ወይም ትዕዛዝ በስራቸው ላሉ የሥራ መሪዎችና ሠራተኞች ማስተላለፍ 
የለባቸውም ፤ 


15. አድልዎ አለመፈጸም 
የክኗፐሲሽኑ ሠሴተኞች፡- 


1/- መደለያ! ጉቦና ማናቸውንም ስጦታ በመቀበል ወይም በማናቸውም ሌላ ምክንያት አድልዎ መፈፀም የለባቸውም! 

2/ በዘር፤ በቀለም፤ በጎሳ፤ በፃይማኖት፤ በዖፉ፤ በጤና፤ በአካል ጉዳተኝነት፤ በዝምድና፤ በብሔር፤ በፖለቲካ ወይም በማናቸውም 
መቀራረብ ምክንያት በሥራ ባልደረቦቻቸውም ሆነ በሌሎች ስዎች መካከል አድልዎ መፈፀም የለባቸውም፤ 

3/ ሕግን፤ ደንብንና መመሪያን መሰረት በማድረግ ፍትሐዊና ሚዛናዊ የሆነ ውሳኔ መስጠት ይኖርባቸዋል! 


16. ሕግን ማከበር 
1/ ሠራተኞች በሥራ ላይ የዋሉ ደንቦችን፣ የኤዲቶሪያል ፖሊሲ፣ የማስታወቂያ መርህዎች የአገልግሎት አሰጣጥ ቻርተር 


መመሪያዎችንና የአስራር ሥርዓቶችን ማወቅ፤ ማክበርና በጥንቃቄ ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው፤ 
2/- ሠራተኞች የበላይ ኃዕኋፊዎቻቸው የሚሰጡት መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ከሕግ ውጪ መሆኑን ሲረዱ፣ መመሪያውን ወይም 
እትዕዛዙን ለሰጠው ኃኃላፊ ማሳወቅ አለባቸው፤ 
5/ የኮርፖሬሽኑ ተሽከርካሪዎች የስምሪት ቅጽ ተሞልቶ ካልተፈቀደና ከተፈቀደላቸው ቦታና ጊዜ ውጪ ማሽከርከር አእእንዲሁም 
የስርቪስ ተሽከርካሪዎችን ኮርፖሬሽኑ ሰራተኞች ውጪ ለሆኑ ሰዎች አገልግሎት መስጠት የተከለከለ ነው፤ 
4/.- የደንብ ልብስ መልበስ ግዴታ ያለባቸው የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች በሥራ ሰዓት የደንብ ልብሳቸውን አሟልተውና ንፅህናውን 
ጠብቀው መልበስ ይኖርባቸዋል፤ 
5/.- የደንብ ልብስ መልበስ የማይጠበቅባቸው ሠራተኞች ንፁህ፤ ለሥራ አመቺና ሥርዓትን የተከተለ አለባበስ ሊኖራቸው ይገባል፤ 
6/- ኮርፖሬሽኑ ካልተፈቀደ ወይም አጥጋቢ ምክንያት ካልቀረበበት በስተቀር ማንኛውም ሠራተኛ የተሰጠውን መለያ ባጅ በአግባቡ 
መጠቀም አለበት፤ 
7/.- ማንኛውም ሠራተኛ በግልጽም ሆነ በስውር በአድማ ማነሳሳትና መሳተፍ የለበትም፤ 
8/፡- ማንኛውም ሰራተኛ በቡድንተኝነት ማለትም ስራን ማዕከል ያላደረገ የኔትወርክ ግንኙነትን ከመፍጠር መታቀብ 
ይኖርበታል፡፡ 
17. ለሕዝብ ተገቢውን ክብርና አገለግሎት መስጠት 
1/ ማንኛውም ሰራተኛ ትህትናንና ትዕግሥትን የተላበሰ አገልግሎት በተቻለ ፍጥነት መስጠት ይኖርበቃታል፡፡ በሠራተኛው የዕለት ተዕለት 
የስራ ግንኙነትም ሥራን ማዕከል ያደረገ ትብብርና ትህትና ይጠበቃል፤ 
2/ ለተገልጋዩም ሆነ ለሥራ ባልደረባ ተገቢውን ክብር መስጠት ይገባል፤ 


፲8 አርአያነት 
በየደረጃው የሚገኙ የሥራኃኃላፊዎችና ሠራተኞች፡- 


1/ ለሠራተኞች አርአያ የሚሆን ተግባርና የግል ባህሪ ሊኖራቸው ይገባል፤ 


2/ ኃላፊነት የሚሰማቸው፣ የተሻለ ለውጥን የሚደግፉ፤ ካርፖሬሽኑ መልካም ስም የሚጠብቁና የሥራ ባህል እእንዲዳብር የሚተጉ 
መሆን ይጠበቅባቸዋል፤ 


3/ ማንኛውም ካርፖሬሽኑ የሚያስፈፅማቸውን የቁጥጥርና የደህንነት ስርዓቶች በካርፖሬሽኑ ላይ ተፈፃሚ እስስከሆኑ ድረስ ማክበር 
አስና አንደአስፈላጊነቱ ማገዝ አለባቸው! 


4/ በተቻለ መጠን የሥራ ቦታቸውን ፅዳት መጠበቅ ይኖርባቸዋል፤ 


ክፍል ሦስት 


ሇህሪ ሜፖ” ሮ 9” ሥዛነ /#ሪ ድጀ: 
ፕኃሪረ‹5 ”ያሥ ”.2:/ያ2፡ ምመን ሃርን5ደ 


እና እርምጃ 
19. የዲሲፕሊን ቅጣት ዓላማና አፈፃፀም 


1/ የዲስፕሊን እርምጃ ዓላማ, 
ሀ/ በሥነ-ምግባር የታነፀ ሰራተኛ ማፍራት! 


ለ/ ሠራተኛው በፈፀመው የዲሲፕሊን ጥፋት ተፀፅቶ እንዲታረምና ብቁ ሰራተኛ እንዲሆን ማስቻል፤ 


ሐ/ ከጥፋቱ የማይታረም ሆኖ ሲገኝ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ ማሰናበት፤ 
ነው። 


ሪ2/ የዲስፕሊን እርምጃ አፈፃፀም፣ 


ሀ/ ማንኛውም ሰራተኛ ለሚፈጽመው የሥነ-ምግባር ግድፈት ወይም የዲሲፕሊን ጉድለት በፍ/ቤት፣ በወንጀል ወይም 
በሁለቱም ህጎች ተጠያቂ ቢሆንም ተገቢው አስተዳደራዊ እርምጃ በተጨማሪ ሊወሰድበት ይችላል፤ 


ለ/ አስተዳደራዊ ውሳኔ ማናቸውም ፍ/ቤት የሚሰጠውን ውሳኔ ሳይጠብቅ ሊፈፀም ይችላል። 
20. የዲስፕሊንና የሥነ ምግባር ጉድለት 


ሕጎችን፣ ይህንን መመሪያነ ወይም የኮርፖሬሽኑን የኤዲቶሪያል ፖሊሲና ደንቡን በመጣስ ጥፋት የፈጸመ ማንኛውም ሠራተኛ 
የዲስፕሊን ቅጣት ይወሰንበታል፡፡ 


21. የዲስፕሊን ቅጣቶች 
1/ የዲስፕሊን ጥፋት የፈጸመ ሠራተኛ እንደጥፋቱ ክብደት እየታየ ከሚከተሉት ቅጣቶች አንዱ ይወሰንበታል፦ 
ሀ) የቃል ማስጠንቀቂያ፤ 
ለ) የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ፤ 
ሐ) እስከ አራት ወር ደመወዝ የሚደርስ መቀጮ፤ 


መ) እስከ ሁለት ዓመት ለሚደርስ ጊዜ ከደረጃና ከደመወዝ ዝቅ ማድረግ፤ 
ሠ) ከሥራ ማሰናበት፤ 


2/- በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) (ሀ) እና (ለ) የተመለከቱት ቀላል የዲስፕሊን ቅጣት ተብለው የሚመደቡ ሲሆን ከ (ሐ) 
እስከ (ሠ) የተመለከቱት ቅጣቶች ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት ተብለው ይመደባሉ፡፡ 


3/ ከደረጃና ከደመወዝ ዝቅ እንዲል ተደርጎ የተቀጣ ሠራተኛን የቅጣት ጊዜውን ከጨረሰ በኋላ በበቂ ምክንያት ወደ ነበረበት 
የሥራ መደብ ለመመለስ ወይም ተመሣሣይ ወደሆነ የሥራ መደብ መመደብ ያልተቻለ እንደሆነ ከመቀጣቱ በፊት 
ይከፈለው የነበረው ደመወዙ እየተከፈለው ተመሣሣይ ደረጃ ያለው መደብ እስኪገኝ ድረስ አግባብ ሆኖ በተገኘው ክፍት 
የሥራ መደብ ይመደባል፡፡ 

4/- አንድ ሠራተኛ በዲሲፕሊን ከተቀጣ በኋላ ቅጣቱ በሪኮርድነት ሊቆይና ሊጠቀስበት የሚችለው፦ 

ሀ) ቀላል የዲሲፕሊን ቅጣት ከሆነ ቅጣቱ ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ለሁለት ዓመት፣ 


ለ) ከባድ የዲሲፕሊን ቅጣት ከሆነ ቅጣቱ ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ለአምስት 
ዓመት ይሆናል፡፡ 


22. ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት የሚያስከትሉ ጥፋቶች 
በደንቡ አንቀጽ 44 በተገለጸው መሰረት የሚከተሉት ጥፋቶች ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት ያስከትላሉ፥ 


1/ ትዕዛዝ ባለማክበር፣ በቸልተኝነት፣ በመለገም ወይም ሆን ብሎ የአሠራር ሥነ-ሥርዓት ወይም የመንግሥትን ፖሊሲ ባለመከተል 
በሥራ ላይ በደል ማድረስ፣ 


ኃ/ ጉዳዮችን ሆን ብሎ ማዘግየት ወይም ባለጉዳዮችን ማጉላላት፣ 


3/ ሥራ እንዳይሰራ ሆን ብሎ ማወክ ወይም ከሚያውኩት ጋር መተባበር፣ 


ፋ/ በተላል የዲሲፕሊን ቅጣት እርምጃዎች ባለመ 
አለማክበር፣ 


ያለበቲ ምክንያት በተደጋጋሚ ከሥራ መቅረት ወይም የሥራ ሰዓት 


5/ በሥራ አካባቢ አምባጓሮ ወይም ጠብ መፍጠር ወይም ባለጉዳይን ወይም ባልደረባን ወይም ኃላፊን መሳደብ ወይ” 
መደብደብ፣፤ 
6/ በልማዳዊ ስካር ወይም በአደንዛዥ ዕፅ ሱስ በመመረዝ ሥራን መበደል፤ 
7/ ጉቦ ወይም ማንኛውንም ጥቅም መቀበል ወይም እንዲሰጠው መጠየቅ፣ 
8/ በሥራ ቦታ ለሕዝብ ሞራል ተቃራኒ የሆነ ድርጊት መፈፀም፤ 
9/ የሌብነት ወይም የእምነት ማጉደል ድርጊት መፈከም፣፤ 
10/- የማታለል ወይም የማጭበርበር ድርጊት መፈፀም፤ 
11/- በመሥሪያ ቤቱ ንብረት ላይ ሆን ብሎ ወይም በቸልተኝነት ጉዳት ማድረስ፤ 
12/ በስልጣን አለአግባብ መጠቀም፤ 
13/ በሥራ ቦታ ላይ ፆታዊ ጥቃት መፈዩም፣፤ 
14/ በዚህ አንቀጽ ከተዘረዘሩት ጋር ተመሳሳይ ክብደት ያለው ሌላ የዲሲፕሊን ጉድለት መፈዩም፤ 


15/ ሠነዶችን ወይም መረጃዎችን መሰረዝ ፣ መደለዝ፣ ማጥፋት ወይም ሠነዶች ወይም መዝገቦች ላይ ሆነ ብሎ ትክክል 
ያልሆኑ መረጃዎችን ማስፈር፤ ወይም በማንኛውም ሁኔታ አገልግሎት እንዳይሰጡ ማድረግ፤ 


16/- አመፅን ወይም ሕጉወጥ አድማን ማነሳሳት ወይም መምራት፤ 


17/ በሠራተኛውም ሆነ በተገልጋዩ መካከል አድሎ ማድረግ ወይም የአሠራር ሕጎችን፣ መሥፈርቶችን ወይም ደረጃዎችን 
በመጣስ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሌሎች ተገቢ ያልሆነ ጥቅም እንዲያገኙ ወይም የሚገባቸውን ጥቅም እንዲያጡማድረግ፣ 


18/ የኮርፖሬሽኑን አርማ ወይም ማህተም ለሕገ ወጥ ዓላማ መጠቀም፤ 


23. ቀቆሷል የዲስፕፒሲን ጥፋቶች 
1/ በአንቀጽ 24 የተገጸው እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉት ጥፋቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲፈጸሙ ቀላል የዲስፕሊን ጥፋቶች ይሆናሉ፡- 


ሀ) የሥራ ሰዓት አለማክበር ወይም የሥራ ሰዓትን በአግባቡ አለመጠቀምና በተለይም፤ 

() ያለ በቂ ምክንያት ማርፈድ ወይም ከሥራ መቅረት፣ 

2) ያለ በቂ ምክንያት የመውጪያ ሰዓት ሳይደርስ ወጥቶ መሄድ! 

(). በሥራ ሰዓት ያለበቂ ምክንያት በቢሮ ውስጥ አለመገኘት ወይም ከቢሮ መራቅ፣ 

(4 በሥራ ሰዓት በሻይ ሰበብ ከቢሮ ወጥቶ የሥራ ሰዓት ማባከን ወይም የስፖርትና የመሳሰሉ ፕሮግራሞችን መከታተል፣፤ 
(4. ያለሥራ ከቢሮ ቢሮ መዘዋወር ወይም አሉባልታ መንዛት ወይም ሌሎች ሠራተኞችን ሥራ ማስፈታት፣ 

(9 ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ ሥራ አለመሥራት፣ 

(3 ከሥራ ጋር ባልተገናኘ ሁኔታታበላይብረሪ ውስጥ ረጀም ጊዜ ማባከን ወይም መቆየት፣ 

(). ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ከሚያስፈልገው ጊዜ በላይ ለረጅም ጊዜ ጋዜጣ በማንበብ የሥራ ጊዜ ማባከን፣ 

() በሥራ ሰዓት የኮምፒዩተር ጨዋታ መጫወት ወይም ከሥራ ጋር ባልተያያዘ ሁኔታ ኢንተርኔት ውስጥ ለረጅም ጊዜ 

በመቆየት የሥራ ጊዜ ማባከን፣ 

[ዐ) ከሥራ ጋር ባልተያያዘ ሁኔታ የቢሮ ስልክ ይዞ ለረጅም ጊዜ በማውራት ሀብትና ጊዜ ማባከን፣ 

([) በበላይኃዕላፊ ለሥራ ሲፈለግ ፈጥኖ አለመገኘት፣ 
2) በሥራ ሰዓት መስጊድ ወይም ቤተክርስቲያን መሄድ፤ 
([:3 በ/2፡2ሰ5፡2፪በቢር፣ውስኽ፲ሶላገ 


([ብ በሥራ ሰዓት በቢሮ ውስጥ ወይም ከቢሮ ውጪ ስፖርት መሥራት ወይም ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮችን መፈጸም፤ 
(1ቋ በአንድ ቢሮ ውስጥ ተሰባስቦ ከሥራ ጋር ግንኙነት በሌላው አጀንዳ ላይ በማውራት ጊዜ ማባከን፤ 
(በዉጪ በሥራ ሰዓት ጫት መቃምና የአልኮል መጠጦችን መጠጣት፤ 


ለ) በመንግሥት የሥራ ስዓትና ለሥራ በተስጡት መገለገያዎች የግል ሥራ ወይም የሌሉች ግለሰቦችን ሥራ 


መሥራት ወይም ያልተራቀዱ 


ሥራዎችን ማከናወንና በተለይም፥ 
(ከ ከትምህርት ቤት የተስጡ የቤት ሥራዎችን በቢሮ ወስጥ መ/ሦራት! 
()) በትርፍ ጊዜው የሚማረውን ትምህርት በቢሮ ወስጥ ማጥናት! 
(ጓ የመመረቂያ ጽሑፎችንና ሌሉች የግል የትምህርት መገልገያዎችን በቢር 
(ብ ለግል /ሥ”ራ ጦይም ሌሎችን ለመርዳት የመ/ሦሪያ ቤቱን የጽሕፈት መሣሪ 
መጠተም! 
(ጓ በሥራ ስዓት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከሥራው 
(6. የበላይ ኃላፊ ሳይፈቅድ ሠራተኛው አባል የሆነበትን የድርጀት፤ የቦርድ ወይም 
መሥራት ወይም እከነዚሁ አካላት በሚጠሩት ስብሰባ ለመካፈል ሥራ ትቶ መሄድ፤ 
(ኻ በሥራ ስዓት ያልተፈቀዱ ስብስባዎች ማካፄድ ወይም ለማካሄ መሞከር! 


የለቀቁ ሰራተኛች ምትክ በመሆን ክሪላንስ ማስፈረም፣ 
መመለስ እና ማጥፋት፣ 


ም ማስባባ4: ወይም ማደራጀት፤፣ 


ጦስጥ መባና4፡፥ ወይ 
ቶ ኮፒ ፕሪንተር ወዘተ 


ያ፤ ኮምፒዩተር! ፋክስ! ፎ 


''ጤ ወጩ. መሥራት፤ 


ገ. ሥራ ወደ ቢሮ አምጥቶ 


ጋር የማይገናኝ ሌላ /ሥራ በቢሮም ሆነ ከበ. 
የሙያ ማህበራፐተ 


(88 ከስራ 
(ጓ ከቤተ-መፅሐፍት የተወሰዱ መፅህፍቶች በጊዜ አለ 
ሐ) ቅንና ተባባሪ ሆኖ አለመገኘትና በተለይም፡- 

() አስችኳይ ሥራ ሲያጋጥም በዓመትእዕረፍት ወይም በትርፍ ሰ 
ፈቃደኛ አለመሆን፤ 
(2) ለሚቀርቡ መጠይቆች ተገቢውን ምላ 

(ጓ ለሌሎች ሠራተኞች፣ ለተገልጋዮችና ለሥራ 

(ብ ተገቢ ያልሆነ የበላይነት ስሜት ማንጸባሬ 

(ባ የሌሎችን ፃሳብ በማጣጣልና ትኩረት በመንፈግ ስሜታቸው 

(ባ የሠራተኛእእጥረት ወይም ክፍተት ባጋጠመ ጊዜ ተጨማሪ ኃላፊነ 
መ) የራስንና የአካባቢ ንጽህናን አለመጠበቅና በተለይም፣ 


(በ. ባልተፈቀዱ ቦታዎችና በቢር ውስጥ ሲጋራ ማጨስ፤ 
ሮ መገልገያዎችን በንጽህናና በሥርዓት አለመያዝ ወይም የ 


ዓት ክፍያ ከመደበኛ የሥራ ሰዓት ውጪ ሥራ ለመሥራት 


ደኛ አለመሆን፤ 


ሽ፣ ማብራሪያና መረጃ ለመስጠት ፈቃ 
ማሳየት፣ 


ኃኃላፊዎች ከበሬታንና ትህትናን አለ 
ቅና ሌሎችን አላግባብ መጫን፤ 
ን መጉዳት ወይም ተስፋእእንዲቆርጡ ማድረግ፤ 


ቶችን ደርቦ ለመሥራት ፈቃደኛ አለመሆን፤ 


ጽዳት ጉድለቶችእእንዲስተካከሉ አለማድረግ፤ 
ዲጠበቁ 


(2) ቢሮንና የቢ 
(ጋ በቢሮ ውስጥ የሚገኙ ፋይሎችና ማህደሮችን በየጊዜው አለመንከባከብና ከአቧራና ከእርጥበት አለመጠበቅ፣ ወይም ኸን 
አለማድረግ፣ 
ሽነት ባህሪ ማንጸባረቅ ወይም የተዝረከረከ የቢሮ ማኔጅመንት ሥርዓት 


(ብ መረጃዎችን በሥርዓትና በጥንቃቄ አለመያዝና የግዴለ 


መከተል፤ 
(ቋ በመጸዳጃ ክፍሎች ውስጥ ጽሑፎችን 
(9. የንጽህና መገልገያ ወረቀቶችን ከተ 
ውስጥ አለማስገባት፤ የአበባ ቦታዎ 
ሠ) ኃላፊነት የጐደለው ሥራ መሥራትና በተለይም፡፦- 
ጠ ቢሮን ሳይቆልፉና መብራት ሳያጠፉ መውጣት፤፣ 
ዕ) የቢሮ ምልክቶችን አለመለጠባ፡ ወይምእእንዲለጠፉ አለማድረግ፣ 


መፃፍና የመጸዳጃ አጠቃቀም ሥርዓቶችን አለመከተል፤ 
ጠቀሙ በኋላ ተገቢ ባልሆኑ ቦታዎች ላይ መጣል ወይ 
ችንና አረንጓዴ አካባቢዎችን ማቆሸሽ፣ 


ም በተዘጋጀላቸው ቅርጫቶች 


› የሠራተኛ መለያ ባጅ አለመጠቀም፤ 
(ብ የደንብ ልብስ አለመልበስ፤ 
(ዓ በቸልተኝነት ለተገልጋዮች ትክ 
አለማገዝ፤ 
(9 አባካኝነት ወይም ሀብትና ንብረትን በአግባቡ አለመጠቀም፤ 
እ ውሃን ከፍቶ ሳይዘጉ መሄድ ወይም ሲፈስ እእያዩ አለመዝጋት ወይም እእንዲዘጋ አለማድረግ! 
() ትክክለኛ ያልሆነ ሪፖርት ማቅረብ ወይም የሥራ ኃኃላፊንና የሥራ ባልደረባን ማሳሳት፤ መዋሸት ወይም ትክክለኛ የሆነውን 


ነገር መደበቅ ወይም አለመግሰጽ! 


() የሥራ አፈፃፀም ሪፖርት በወቅቱ አለማቅረብ! 
([ሀዐ) በአግባቡና በወቅቱ አለማቀድ ወይም ተፈላጊውን መረጃ በወቅቱ አለመስጠት በተለይ የስራ መከታተያ ቼክ ሊስት 


አለመሙላት) 


ክለኛ ያልሆነ መረጃ መስጠት ወይም ተገልጋዮችን ማሳሳት ወይም ማደናገር ወይም በአግባቡ 


(1) ሙሉ የሥራ ጊዜን፤እእውቀትን፤ ክህሎትን 
መለገም፣ 

(12) ሥራን በአግባቡና በወቅቱ አለማከናወን! 

(13) ሊፍቱን ሊያበላሹ የሚችሉ ነገሮችን አለማድረግ፤ 

(14) ሕጋዊ የትብብር ጥያቄዎችንና ተጓዳኝ የሆኑ የበላይ ትፅዛዞችን አለመቀበል 


"ታን በአግባቡ በሥራ ላይ አለማዋል ወይም አለመጠቀም ወይም በሥራ 


ረ) የሌሎችን ክብርና መብት አለማክበርና በተለይም፡- 
() በሠራተኞች ወይም በተገልጋዮች ላይ ሥልጣንን ወይም የወሳኝነት ሚናን በማንጸባረቅ ዛቻና የማስፈራራት ተግባር 
መፈጸም፤ በጥላቻ [ኃይለ-ቃል መናገር፤ የጥላቻ ስሜት ለመግለጽ በኃይል መገፍተር ወይም በጠብ መካከል 
ስንዝሮ መንካት፤ 
(23) የሌሎችን ስሜት የሚነካ ተገቢ ያልሆነ ንግግር መናገር፤ 
(ጓ ማንኛውንም ተገልጋይ ወይም ሠራተኛ በኃይል ከቢሮ ማስወጣት ወይም ለማስወጣት መሞከር፣፤ 
(ብ መብትን በኃይል፤ በዛቻ ወይም በማስፈራራት ለማስከበር ወይም ጉዳይ ለማስፈጸም መሞከር ወይም በኃላፊ ቢሮ 


ውስጥ ገብቶ ኃዕላፊውን የሚያስቀይም ንግግር መናገር! 
(ጓ ባለጉዳዮች ለሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች ወቅታዊና ትክክለኛ ምላሽ ለመስጠት ጥረት አለማድረግ፣ 
(6 በቂ ባልሆነ ምክንያትና በግዴለሽነት ባለጉዳይን ወይም ተገልጋዮችን ማጉላላት፣ 


(. ሃሜትና ሐስተኛ ወይም ያልተረጋገጠ ወሬ መንዛት፣ 


2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና የመሣሠሉና በከባድ ጥፋቶች ውስጥ ያልተካተቱ ሌሎች አነስተኛ ጥፋቶችን መፈጸም 
እንደቀላል የዲስፕሊን ጥፍት ይቆጠራል። 


24. ተደጋጋሚ ጥፋት 
1/ በአንቀጽ 22 ላይ ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት ያስከታላሉ ተብለው ከተጠቀሱትና ከእነዚሁ ጋር ተመሳሳይ ክብደት ካላቸው 


ጥፋቶች ውጪ የሆነ ቀላል ጥፋት ለሁለተኛ ጊዜ ሲፈጸም ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት ያስከትላል፡፡ 
2/ በአንቀጽ 24 ንዑስ አንቀጽ (1) (ሐ) እና (መ) የተመለከተው ቢኖርም ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት የሚያስከትል ጥፋት ለሁለተኛ 


ጊዜ የፈጸመ ሠራተኛ ከሥራ ይሰናበታል፡፡ 


25. የዲስፕሊን እርምጃ አወሳሰድ 
1/ የዲሲፕሊን ኮሚቴ የሚቀርብለትን ጉዳዩች አጣርቶ የውሳኔ ሃሳብ ለዋና ሥራ አስፈጻሚው የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፡፡ 


ጋ2/ የሥራ ሂደት ባለቤት በሥሩ በሚገኝና ቀላል የዲስፕሊን ጥፋት በፈጸመ ሠራተኛ ላይ በቀጥታ የቃል ወይም የጸሑፍ 
ማስጠንቀቂያ በመስጠት ይህንኑ ለሚመለከታቸው ሥራ ኃላፊዎች ያሳውቃል፡፡ 


ክፍል አምስት 
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 
26.ጥቆማን ስለማሳወቅ 

1... ማንኛውም ሰራተኛ እና፲ኃላጓፊ በዚህ መመሪያ ውስጥ እና በኢዲዶቶሪየያል ፖሊሲ የተካተቱ መርህዎች የሚፃረር የሥነ- 
ምግባር ጉድለት መፈፀሙን በማንኛውም መንገድ ካወቀ ወይንም ከተመለከተ ጉዳዩን ለሥነ-ምግባር መከታተያ ክፍል፣ 
ከበድ ያለ ከሆነ ለኮሚሽኑ ማሳወቅ አለበት፣ 

2. የሚቀርበው ጥቆማ እውነተኛ፣ ያልተዛባ፣ ከበቀል የፀዳ፣ አሳሳች ያልሆነ እና ምክንያታዊ በሆነ እምነት ላይ የተመሰረተ 
መሆን ይኖርበታል፣ 

.. ጥቆማ አቅራቢ ከማንኛውም የበቀል ጥቃት የመጠበቅ መብት አለው፣ 

4. ጥቆማ አቅራቢ ማንነቱ እንዳይታወቅ ከፈለገ ማንነቱን በሚስጥር መያዝ አለበት፣ 


32. የመተባበ 
ማንኛውም ሰራተኛ እና ኃላፊ የሥነ-ምግባር ክፍሉ ለስራው የሚፈልገውንና የሚጠይቀውን መረጃ እና ድጋፍ በመስጠት 


የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡ 
30. የዲሲኘሊን እርምጃ አወሳሰድ 


10 


1. ማንኛውም የዲሲኘሊን እርምጃ አወሳሰድ ከስራ ማገድ የቅሬታ እና ይግባኝ አቀራረብ ሥነ-ስርአት የሚመራው በደንቡ እና 
እንደአግባቡነቱ በአዋጅ ቁጥር 515699 እና በደንብ ቁጥር 77/94 መሰረት ይሆናል፡፡ 
5. በሥነ-ምግባር ግድፈት የተቀጣ ሰራተኛ የይግባኝ መብት አለውጦ፡፡ 


31. ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው ህጐች 
ይህንን መመሪያ የሚቃረን ማናቸውም መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሰራር ለዚህ መመሪያ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነገ 
አይኖረውም፣፤ 

32. መመሪያውን ስለማሻሻል 


ይህ መመሪያ አስፈላጊ በመሆነ በማንኛውም ጊዜ ሊሻሻል ይገባል፡፡ 


33. የደንቡን አፈዓፀም ስለመከተል 
የሥነ ምግባር መኮንነ በሌሎች ህጎች የተሰጠው ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ፦ 


[/ የመመሪያውን አፈፃዓዐም ይከታተላል፣፤ ስለአፈዓፀሙም ከሚመለከታቸው ጋር በቅርብ ይሠራል፤ በየሦስት ወሩ የአፈፃፀም ሪፖርት 
ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤፣ 


2/ ለመመሪያው አፈፃፀም የሚረዱ የመረጃ ሥርዓቶችን ያደራጃል፤ መረጃዎቹን ይተነትናል፤ ያጠናቅራል፤ 
# ሙስናን የሥነ ምግባር ችግሮችን ለመከላከል የሚያስችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን ይቀርፃል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊ 
ያደርጋል፡: 


በደንቡ ላይ የተገለጹ የይርጋ ድንጋጌዎች በዚህ መመሪያ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ 


ይህ ደንብ በቦርዱ ከፀደቀበት 4008 


ቀን ጀምሮ ተፈፃሚ ይሆናል:: 


11 


